WicipediA 

Swlw 


Mae Swlw (isiZulu yn Swlw) yn iaith a siaredir yn Affrica 
Ddeheuol (yn arbennig yn Ne Affrica, ond hefyd yn Gwlad 
Swasi a Mosambic, yn bennaf gan grŵp ethnig y Zulu). 

Mae'n perthyn i deulu ieithyddol yr ieithoedd Niger-Congo 
ac is-deulu’r ieithoedd Bantŵ. 

Mae tri phrif fath o gytsain glec yn Swlw sy'n cyfateb yn fras i Q, C a X. Un o ieithoedd swyddogol De 
Affrica ydy hi. Deellir Swlw gan siaradwyr Xhosa a Swati hefyd, oherwydd i'r ieithoedd hynny berthyn i 
grwp Nguni yr ieithoedd Bantŵ. Tua 10 miliwn o bobl sydd yn medru Swlw yn Ne Affrica. 

Creole Gauteng 


,v* \ 


Argraffiad Swlw Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Ceir tafodiaeth neu creole sy'n seiliedig ar ramadeg Swlw yn maestrefi talaith Gauteng ac yn enwedig 
Soweto. Ei enw yw isiCamtho. Cyfeirir ato hefyd, weithiau, gan y term sydd wedi dod yn generic i 
ddatblygiadau tafodiaeth o'r fath fel Tsotsitaal. 


Cyfeiriadau 


\ Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Swlw&action=edit). 


Eginyn erthygl sydd uchod am Affrica . Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 
w/index.php ?title=Swlw&action=edit) 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/ir 1 dex. php?title=Swlw&oldid=6350275" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 5 Hydref 2018, am 15:27. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnydŵio'r Drwydded am fanylion pellach. 
























